Chwychwi, gyfeillion dedwydd, 
Dewch ymla'n, &c., 

Am bwt o ganu newydd, 
Dewch ymla'n; 

Mi roddaf i chwi ddarlun 

O Deio'r Caws a Menyn, 

Adwaenir wrth ei grwmpyn, 

A'i geintach cas a phob dyn, 
Dewch ymla'n, ŷc. 


Mae 'n debyg iawn i Epa, 
Ydyw 'n wir, &c.. 

Ac o'r rhywogaeth waetha', 
Ydyw 'n wir; 

Ei ddanedd mae'n 'sgyrnygu, 

Ar bawb sy'n byw o'i ddeutu, 

Yn debyg iawn i fwnci; 

'E fyn Dai'r Blawd ein poeni, 
Myn yn wir, &c 


Ei hoffder yw baldorddan, 
l6 'n wir, &c., 
O hyd â Rhys y chairman, 
Iê 'n wir, 
Nes gyru hwnw 'i regu, 
“Sit down, yow late monkey ; 
Ni chym'raf ddim o'm poeni, 
Get out yow ugly crwmpy,” 
O Wn a0. 


Ei waith pan ar y Byrddau, 
lôn wir, &6., 

Lyfelu in. 
Iê'n wir; 

Pardduo pob cymeriad, 

Â chwyrnu fel bytheuad, 

A honi a zwae siarad, 

A'i ben 'r un llun a lletwa, 
le 'n wir, &c. 


Mae fel rhyw Seimon Magus, 
Ydyw 'n wir, &c., 

O hyd yn blino 'r Eglwys, 
Ydyw 'n wir; 

Mae beunydd yn terfyscu, 

Ac yn traws-arglwyddiaethu 

Nes blino 'r saint a'u poeni; 

Fel Judas haedda 'i grogi, 
Haedda 'n wir, &c. 


Gochelwch, weithwyr caled, 
Iê 'n wir, &c., 
Rhag i chwi wneyd camsynied, 
Iê 'n wir; 
I'r Bwrdd mae 'n cynyg eto, 
Gochelwch gael eich twyllo; 
Ei nonsense peidiwch gwrando, 
Na mwy ei osod yno, 
Iê 'n wir, &c. 





“Y BLAWD. 


AR OL YR ETHOLIAD. 


Dydd pwysig a thra phrysur, 
Iê6 'n wir, 

Oedd dydd etholiad Merthyr, 
Iô'n wir; 

Bu 'n ddydd o ddirfawr ddychryn 

i Deio Caws a Menyn; 

Waith colli ei sêdd mor sydyn, 

Fath siom ni cha'dd y crwmpyn, 
Naddo 'n wir, &c. 


Aeth dydd ' r etholiad heibio, 
Do 'n wir, &c., 
Ca'dd Deio bach ei goncro, 


“Do'n WY; CE 


Gwnaeth Doctor Jamesae Owen 

A Gabe lwyr faeddu 'r adyn; 

Ca'wd gwared or archelyn, 

Ca'dd fyn'd fel gwrach y ribin, 
Do'n wir, &c. 


Chwi holl etholwyr cywir, 
Iê 'n wir, &c., 
Mae ^ch clod 'n fawr drwy Ferthyr, 
Ydyw 'n wir, 
Am daflu Deio allan, 
Yr hyn a haedda ^r fulan, 
Am flino 'r Bwrdd a'i chairman, 
Drwy beunydd â'i wâg glebran, 
Íê 'n wir, &c. 
DAI YR COALIER. 





